Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://www.archive.org/details/llofruddiadjosepOOjone 


LLOFRUDDIAD 

JOSEPH  A  HYBUM  SMITH! 


— «*©@**w— 


Yr  hanesion  cyfeiliornus  a  glywodd  ac  a  ddarllenodd  yr  hanes- 
ydd  mewn  Newyddiaduron ,  traethodau,  &c,  ynghyd  a'i  awydd 
am  i'r  cyhoedd  ddeall  y  gwirionedd  o'r  peth,  a'i  cymhell  i  gyn- 
nyg  iddynt  "  yr  hyn  a  welodd,  yr  hyn  a  glywodd,  a'r  hyn  a 
wyr  efe"  am  lofruddiad  y  dynion  hj'nod  hyn. 

Dechreuodd  y  terfysg  a  ddiweddodd  einioes  y  dynion  hyn, 
yn  mis  Ebrill,  1844,  drwy  i  nifer  o  ddynion  a  brofwyd  yn 
ddrwg-weithredwyr,  ac  a  ysgymunwyd  o'r  Eglwys  yn  JNauvoo 
o'r  herwydd,  i  brynu  ArgrafF  Wasg,  a  chyhoeddi  Newyddiadur 
o'r  enw  "  Nauvoo  Expositor,"  yn  yr  hwn  eyhoeddent  gani-gy- 
huddiadau  gwarthus  yn  erbyn  "Joseph  Smith,  a  blaenoriaid  a 
boneddwyr  dibrotles  y  ddinas,  gyda  bwriad  i  godi  terfysglu  i 
ymddial.  0  herwydd  eu  bod  wedi  trosglwyddo  eu  mheddian- 
nau  i  ereill,  fel  na  cheffid  iawa  am  y  cabldraethau  a  brofwyd  eu 
bod  yn  euog  o  gyhoeddi,  penderfynodd  y  Llys  Dinasyddol,  drwy 
gyfarwyddyd  amryw  Ustusiaid  o  Siroedd  ereill,  fod  y  freintlen 
siryddol  a  roddwyd  i'r  ddinas  yn  eu  hawlio  i  ddystrywio  y 
Wasg,  fel  nuisance,  yr  hyu  a  wnaed,  megys  y  gwnaethpwyd 
ychydig  cyn  hyny  a  Gwasg  yn  Alton  yn  yr  un  Sir,  ac  mewn 
amryw  leoedd  ereill,  drwy  i'r  Maer  orchymyn  i'r  Cadly  wydd  a'i 
swyddwyr  i'w  dyfetha.  Ei  pherchenogion  a  gymmerasant  yr 
achlysur  hwn  i  fyned  drwy  y  wlad  i  gynhyrfu  y  werin  i  ym- 
ddial, drwy  ladd  J.  Smith,  ei  fod  am  gaethiwo  rhyddid  y  Wasg. 
Buan  y  crynhodd  amryw  filoedd  o  elynion  yn  niiref  Carthage 
a  Warsaw,  y  rhai  oeddynt  tua  16  filltir  o  Nauvoo,  a  ffurfiwyd 
brad  i  gaelJ.  S.  i'r  lie  blaenaf  er  mwyn  cael  cyfle  i'w  ladd  ef; 
rhai  o'r  blaid  a  droisant  yn  fradwyr  i'r  lleill,  ac  a  wnaethant  lw 
i'r  oil,  yr  hyn  a  anfonwyd  i  Lywydd  y  Dalaeth,  yr  hwn  oed4 

[P>  is  Iff. 


yn  byw  tua  300  o  filltiroedd  oddiyno.  Yn  y  cyfamser  gwys- 
iwyd  J.  S.  i  Carthage;  eithr  yn  ol  ei  liawl,  aeth  o  flaen  L'stun 
arall.  a  riiyddliawyd  ef.  Drachefn  gwysiwyd  ef.  a'r  drydedd 
waith  darfn  i'r  Llywydd  Ford.  wedi  iddo  gyrhaedd  Car- 
tilage. Mehefin  22,  a  chredu  ystoriau  y  teriysglu  oeddynt  yno 
yn  gwledda  ar  yr  anrhaith  a  yspeiliasent  oddiar  y  Mormoniaid, 
anfon  y  Sirydd  gyda  gosgordd  liosog  i  wysio  J.  Smith,  ac 
ereill  i  Carthage,  gan  addaw  yr  amddiflTynai  eu  bywydau  rliag 
y  terfyflglu,  at  y  caffent  gyfiawnder  os  deuent  yno.  Wedi 
clywed  hyn  gadawsant  Nauvoo  boreu  y  Linn.  26ain,  ac  aeth  J. 
Smith  a'i  frawd,  a  tliuag  ugain  ohonom,  heblaw  y  Citi/  Council. 
tua  Cartilage.  Ac  er  y  gallasai  J.  Smith  waredu  oi  liun 
o'u  gat'iU'lioii  inewn  Rawer  dull ;  ie,  er  y  casglai  cannoedd  o'i 
ddcutu,  gan  erfyn  arno  a  dagrau  ar  eu  gruddinu.  o  anwyldeb 
tuag  ato,  i  beidio  myned  i*r  lladdfa  ;  canys  credai  pawbbraidd, 
ac  yntau  hefyd,  na  ddychwelai  yn  fyw.  Ac  nid  anghofir  byth 
yr  olygt'a  bono,  pan  y  safai  yn  y  canol,  a  chan  e  Irych  o'i  ddeutu, 
yna  ar  y  ddinas  a'i  thrigoRon,  pa  rai  oeddynt  yn  anwylaidd 
ganddo,  efe  a  ddywedodd,  "  Os  nad  af  yno,  y  canlyniad  fydd 
dyfetha  y  ddinas  hon  a'i  thrigoRon  ;  ac  ni  aRaf  fi  feddwl  am 
i'm  brodyr  a'm  chwiorydd  anwyl,  a'u  plant  ddyoddef  golyg- 
feydd  Missouri  drachefn  yn  Nauvoo ;  na,  gwell  gan  eich  brawd 
Joseph  farw  drostynt.  M?e  fy  ngwaith  wedi  ei  orphen ; 
gwrandawo'd  yr  Arglwydd  fy  ngweddiau.  ac  addawodd  y 
cawn  orphwys  oddiwrth  y  lath  grenlonderau  cyn  hir,  ac  yna  na 
rwystrwch  fi  a'eh  dagrau  i  fyned  i  wynfyd."  Ac  wedi  eyfleidio 
ei  blunt  bychain,  y  rhai  a  lynent  wrth  ei  ddillad, — ffarweRo  yn 
ddwys  a'i  briod,  a  garai  yn  fawr,  mewn  dagrau, — a  rhoddi  y 
cysur  olaf  L'w  hen  fain  dduwiol,  efe  a  annerchodd  yr  hoR  dorf 
yn  effeithiol  iawn.  gan  eu  bannog  i  fod  yn  ffyddlon  yn  y  ffordd, 
a  chyda'r  grefydd  a  ddysgodd  efe  iddynt.  ac  felly  y  caffent 
gwrdd  ag  ef  cyn  hir  allan  o  gyrhaedd  mobs  a  phob  gormes,  a'i 
fod  ef  ar  selio  ei  grediniaeth  ynddi  a'i  waed  ;  a  phe  buasai 
ganddo  fil  o  fywydau,  y  buasai  ei  grefydd  yn  werth  y  cyfan. 

Ar  ol  yr  olygfa  ryfedd  a  thorcalonus  hon,  pa  un  ui  ddichon 
tafod  ei  thraethu,  na  phin  ei  hysgrifenu.  cychwynasom  oddi 
wrth  ei  dy  ef  ar  geft'ylau,  ond  yn  hoRol  ddiarfcg,  oddieithr  rhai 
o  honom  a  feddem  law-ddrylliau  yn  ein  Rogellau.  Pan  ar  yr 
uwehdir,  U.  yr  oedd  y  Demi,  a  Uu  yn  dilyn  i  gael  yr  olygfa 


olaf  avno,  safodd,  ae  edrychodd  yn  ol  ar  y  ddinas  am  enyd 
ftiewn  dwysder  mawr.  kc  yna  ebe  efe,  "0!  ddinas,  gyrit  yn 
ddedwyddaf,  arid  yn  awr  yn  druenusaf  mewn  tristwch.  Dyma 
y  bob!  dduwiolaf,  garedicaf,  a  hoflfaf  gan  y  nefoedd  o  holl  bobl 
y  byd.  <>,  pe  y  gwyddent  beth  sydd  yn  eii  hams!"  Ond  ym- 
attaliodd,  ac  wedi  edrych  drosti  drachefn,  canlynasora  yn  y 
blaen  ;  pan  o  fawn  pedair  milldir  i  Cartilage,  cyfarfuasom  a 
thyrfa  fawr  o  wvr  arfog  yn  ein  hymyl,  yn  hollol  annysgwyliad- 
wy;  a  phan  welsarit  hi,  fl'urfiasant  i  ymosod  arnom.  Ar  hyn 
safodd  Joseph  Smith  ti  geffyl  nr  gaaol  yr  heol,  ac  a'n  ban- 
nerchodd  yn  siriol  &  diofn,  gan  ein  hannoy, — "Frodyr  anwyl," 
ebe  fe,  ''  ni  ullwch  ddod  gyda  fi  yn  mhellacti;  ciliwch  yn  ol  am 
eich  foywydau,  ac  arllwysed  eu  holl  ddialedd  ar  fy  mhen  i ;  rnyfi 
a'i  dyoddefuf,  canys  yr  wj'f  yn  myned  fel  oen  i'r  lladdfa,  a'm 
cydwybod  yn  rhydd  tuag  at  Dduw  a  dynion."  Ar  hyn  efe  a 
aihgylchyawyd  gan  y  milwyr  (fel  y  deallasom  eu  bod),  a'u 
cleddyfav  noethion  ;  a  gorchymynai  y  (Jadfridog  iddo  "suwen- 
dro."  Ar  hyn,  ei  filwyr,  fel  ped  enniUasent  frwydr  Waterloo,  a 
fioeddiasant  three  cheers  am  eu  buddugoliaeth.  Annerehodd  J. 
Smith  hv.-ynt  yn  fyr  achynnwysfawr,  a  dangosodd  iddynt  nad 
oedd  efe  erioed  wedi  bod  yo  elyn  iddynt,  nac  wedi  anufyddhau 
i  tin  o'r  eyfreithiau  ;  ac  er  prawf  o'u  eamsynied  hwynt  am  dano 
ef  ei  fod  ef  yn  awr  ar  ei  ffordd  yn  wirfo-1dol,  ac  nid  o  raid,  i 
ganol  y  rliai  a  sychedent  am  ei  waed;  a  dywedodd  wrthynt  yn 
mhellach, — "Un  ffafr  a  ofynaf  genych  chwi.  os  ydych  yn  Am- 
ericaniaid,  na  omeddwch  fi!  Os  oes  ynoch  ddynoliaetb,  ac 
anrhydedd  neu  deimladau  dynol,  na  omeddwch  fy  nghais  olaf 
hwi! !  Y  ffafr  fawr  lion  yn,  ar  i  chwi  arnddiffyn  fy  mywyd  fel 
caffwyf  arboiiad  cyfiawn  o  flaen  brawdlys  fy  ngwlad.  Nid  wyf 
yn  arswydo  rhag  y  canlyniad,  bced  yr  angau  echryslonaf,  gym- 
maint  ag  jt  ofnaf  farw  a  brycheuyn  sr  fy  ngiiymmeriad,  nac  i'r 
hyd  waradwyddo  y  grefydd  a  hroffesaf:  a  wneweh  chwi  addaw 
hyn?''  Gofynodd  ar  gyhoedd.  ktebodd  eu  Cadfridog  yn  y 
fan  (set'  Dunn,  efe  a'i  fyddin  a  ddaethent  o  swydd  Mac  Don- 
ough,  er  yn  hollo!  anadnabyddus  cyn  hyny  o  Joseph  Smith)? 
"  Os  mai  hwn  yw  y  Joe  Smith  ag  y  cly  wsom  gymmaint  am  ei 
ddrygioni,  fe'm  siomwyd  i  yn  hollol ;  celwyddau  a  giywsom  i 
gyd,  lanciau,  a  gwn  mai  dyn  da  yw  hwn,  nad  pwy  yvr,  ac  yr 
ydwyf  fi  (ebe  efe  gyda  llw  mawr)  yn  benderfynol  iV  arnddiffyn 


pes  y  caiff  arholiad  teg,  aerch  fforffetio'm  by  wy d ;  a  chydayii- 
iodd  ei  fyddin  i'r  un  peth  drwy  ••  t/u  ■  /m  Smith,"  yn 

uwch  na:*  o'r  blavn!  Wedi  byn  daoghoaodd  Dunn  lytliyr  oddi 
wrtli  y  Uywydd  Ford,  yn  gorchymyn  i  bob!  Nauvoo  i  roddi  eu 
boll  arfau  i  t'yny  iddo  et"  j  »C  er  nBOrgTeQlofl  a  ffol  oedd  ceisio 
hyn,  etto  ufyddhaodd  J  Saint,  a  rhod  ly  yn  daw<  1  yr 

onig  amddiffyniad  a  feddent  o'b  by wydau,  ar  gaia  y  lly  wydd, 
yr  hwn,  ar  gaia  y  terfyagwyr,  a  b«..  aracanion  Uof« 

ruddiog.  Kbyftdd  i'r  lly  wydd  wnayd  byn  bub  ildiatfogi  yr 
ymoaodi  *r,  i  i  cad  w  !  >  u"r  an  galoo  a  dyben  a  hwythauJ 
Trowyd  yn  ol  i  Nauvoo;   caaglwyd  yr  boll  magnelau 

ynghya;  ncyay  prjduawn  ail  gych^jnwyd  tua  Carthage,  lie. 
y  cyrhneddwyd  yu  fyw  erbyo  canoj  aoe,  er  Cod  y  terryagwyr 
wedi  •  •  .       ..•.  >  r.     Ar 

ddymuiiiad  y  byddinoedd,  aetb  •  -  !a  J. 

;i  !'.  Smi  b  .  i  i  al  .:i;  caaya  nid  oedd  neznawr  o  honyntwedi 
eu  gweled  o'r  blaen,  i  n  am  danynl  ii  chwedlau 

y  terfyagwyr.     '  mid  t-H  byddio 

y  '■  Carthage  Grays, '  Cadben  Smith,  - 
ioddy  n-iii ant,  a'r  hi»  k'i  rytldiooeddyntypi 

wyr.)  o  herwydd  yr  yatyrieat  byny  yn  ormod  o  bare.  :.'r  arch- 
arorion.     o'r  diwedd,   drwy  f)  .  hymyn   i'r  lleUl  o'r 

byddinoedd  eu  carchara,  llonyddwj  i  y  '"  Carthage  Grays/'  Vn 
V  prydnawj  irholiad  yn  nhy  Hamilton,  o  herwydd  tod 

yn  rhy  beryul  i  arurioo  ymddangoa  yn  y  Court  H 

O  herwyd  dd  y  terfyagwyr,  dewiaaaan*  roddi  meich- 

iau  am  en  hymddangoaiad  yn  y  Seaeiwn  Chwarterolyo  hytracli 
na  ni  holiad.    Gorphenwyd  rhoddi  meichian,  a  chan- 

iatawyd  i'r  City  Council  ddychwelyd  i'w cartref.  Oudyroedd 
y  terfysynyr  *i  ialfa  arall  1  J.  a  H.  Smith,  drwy 

osod  dau  o'u  nifer,  o'r  enw  II.  0.  Norton  ac  A.  Spencer,  i 
dyngu  war  ant  o  fradwria«th  yp  erbyo  y  dalaath  i'w  uerbyn. 
Ar  hyn  niynai  y  Sirydd  eu  troaglwyddo  i  garcbar  yn  y  tan, 
heb  arholiad  na  dim  ;  ond  j  r  oedd  y  terfysg  ar  hyd  yr  heolydd 
vn  gyfryw  fel  j    .  ■  mt  fyned   liei>  osgordd  i'w  hamddi- 

dditfyn.  ac  wedi  iddi  dywyllu,  daeth  y  "-  Carthage  Graya"  at  y 
ty,  ac a'll hamddldy nasant  hydy  carehar,  trwy  ganol  bygythion, 
Uwon.  a  rhegtbydd.  Gofynasai  y  carcharorion  i  rai  o  honom 
eu  dilyn  i'r  carchar  o  iaa  cael  oiu  ewnmi,  ebe  bwy ;  uml  gvelwu 


hyn  mai  i'r  dyben  o  fod  yri  dystion  profiadol  o'u  geiriau, 
.-■ii  ii\ - ii».i«l  »-t>i:i'l:ni.  :»"u  cymmeriadau  hyd  angau,  y  dilynasom 
hwynt;  a  diolcliwri  am  i  ni  ael  y  fath  fraint,  a  gvae  ni  oni 
wnawn  yr  lawn  dffbfnydd  o  lioiii  yn  ddiau  ClbWyd  ni  oil 
gyda'n  gilydd  fhfeWri  daeardy,  yr  liwu  oedi'l  taa  teg  troedfedd 
ysgwar ;  ac  yma  treuliasom  y  nosou  gyntafo'n  carchariad  yn 
mel)'8  ymddyddan  am  '"ddirgelwch  duwioldeb."  '->.  y  fath  Iaw- 
enydd  a'u  n  Idiannai  pan  rag-draethent  eu  bod  hwy  ill  dau  ar 
■orphen  e.u  gyrfa.  $  myned  i'w  fwynhaul  Erioed  ni  velais  mo 
honynt  yn  I         iriol  a  n  nac  erioed  o*r  blaen  ni  fedd- 

yliais  mai  Carchar  Cartkage  oedd  "p;>rtli  paradwys." 

Boreu  dranoeth,  symudwyd  ni  oil  i'r  llofft  uwchben  ty  y 
ceidwad  ;  yn  y  prydnaWH  flaeth  y  Sirydd  i'w  ceisio  i'r  Llys, 
eithr  gomeddodd  y  ceidwad  eu  gollwfig  allan  hyd  oni  cheffid 
gan  dtiau  o  flaenoria  i  y  mafa  i  gerdded  fraich  yn  fraich  a'r  ear- 
charorion;  canyfi  ystyriai  hyny  yn  gryfach  oscordd  na'r  "  Car- 
thage Grays,"  a'r  eyfan;  ac  felly  yr  aethant  taa  banner  miildir 
o  flfbrdd  hyd  y  Court  House  yn  uiy?<_r  y  fath  fioeddiadsu  a  byg- 
ythion  y  meddwon,  a  rhe  jfeydd  y  rliai  a  sychedent  am  eu 
gwaed,  ne?  y  dychymmygwn  nad  oedd  annhebyg  i'r  olygfa 
waedlyd  bono  ar  ben  Calfi  r  a,  i  lywwn  eiriau  go  debyg  i'r 
rliai  a  ddannodwyd  yno,  megys,  '•  Vn  awr  yr  hen  Joe,"  ebe  rhai 
yri  ei  vyneb. 'o<  ydwyt  yn  brophwyd,  pa  fodd  y  daethost  i'r 
tidalfa  iel  hyn?  Atebodd  avail,  u tj,  pe  byddai  Joe  yn  bro- 
phwyd,  baan  y  g'alwfti  am  leng  o  atigyliori;  ac  a'n  Iladdai  ni  oil, 
ac  ;;  adiangai."  fe\  rhyw  sylWaflau  Qwlidn  fel  hyn  a  orlif'ai  i'w 
glustiau  ar  hyd  y  fibrdd  i'r  Court  Souse,  yn  mha  le  yr  eisteddai 
eu  gelyri  prbtfesedig  etto  yn  farnwr  arnyrit,  a'i  bartneriaid  gel- 
yniaethus  yn  dystion,  ac  yn  gyfreftnwyr  i'w  herbyn.  Nid  heb 
bledio  taer  gaa  gyfreithwyr  y  carcharorion,  sef  Mrd.  Reid  o 
Ford  Madison,  a  Woods  o  Burlington,  y  cafwyd  ohirio  y  treial 
hyd  dranoeth.  fel  y  ceffid  y  tystion  yno,  parai  oeddynt  yn  byw 
tuag  ugain  miildir  oddiyno.  O'r  diwedd  eaniatawyd  hyn,  a 
dygWyd  y  carcharorion  yn  ol  i'r  carchar.  Enciliodd  yr  ustus 
rhag  arwyddo  y  subpeonas  i  ymofyn  y  tystion  amddiffynol,  er  y 
gwyddai.na  allai  neb  arall  ynb  wne'yd  hyny,  nes  y  meddyliai  ei 
bod  yn  rliy  ddiweddar.  Gwylid  y  carchar  gan  wyth  neu  ddeg 
o  osgordd  Cadeen  Dunn,  y  rha'i  oeddynt  leiaf  eu  rhagfarn  o'r 
i-yfan;   ac  ar  waith  y  carcharorion  a'r  lleill  o  honom  yn  pre- 


gcthu  iddynt,  credent  ein  tystiolaoth  ne.s  mMcf  m.ii  nnwireddan 
oedd  y  cyhu  Idiadau  a  draethid  gaa  y  terfysgwyr  yn  bwrpasol 
i  ddial  ar  J.  Smith.  Sid  anfynycb  y  clywid  hwyntynper- 
:  0  y  naill  y  Hall  i  ddychwelyd  i'w  eartrefieoedd,  nad  ym- 
onent  a'r  moba  i  erlid  yebwaneg.  Wedi  hyny  deuai  g 
r  ill.  i'r  rhai  7  pregetheni yr  an modd,  ac <  bellun 

morddialgar,  Eel  naoddefai  i  Joseph  Mnitli  ldaru,  pan,  ar  yr  un 
pryd  y  gwran  lament  ar  y  lleiU. 

Tua  o*r  gloch  y  noaon  hon  1  i  gysgu; 

nil!  oeddeni  yn  dyagwyl  l!ai  naj;  ymosodiad  arnom  hob  awr 
braidd ;  or  hyay,  jt  un  4  amddirTyaiad  a  altera  wneyd 
gosod  cadair  ar  draws  y  drwa  mewo  ffordd  ag  y  ewympai  pe 
agorid  y  drws.     Nid  oeddwn  wedi  ayrtbio  i  dr  yn  y 

dywwn  awn  fel  troediad  trwm  byddin  yn  neaia  atom.     (. 
1  t'yny,  acyspiais  drwy  y  ffenestr,  pan,  wrth  eli  a  relwn 

fyddin  eisc       t         '  y  drwal   Sylwaia  beth  a  <  ;  ond 

yr  oeddynt  yn  •  r  •  I     1 I  fel  na  ddeallwe  nemawr 

ond  hyn,  "  Fa  niter  a  aiff  i  m'jwnr"  Pan  ylyw.it>  hyny, deff- 
roais  t'y  mrodyr ;  ond  uid  oedd  raid  «-u  bysbyeu  pu'in,  cany? 
eisoee  anvyddai  sv,n  traed  yn  ymrotliro  i  fyny  at  tin  ihrws  raai 
ameer  gwylied  oedd.  Safasom  gerfjdd  y  drws  i  \nwsod  ar  y 
eyntai'  a'i  hagorai.  a  chlywwn  bwy  yn  anadlu  tu  faes  yn  e^lur. 
Iiu  dystawrwydd  y  oedd  am  fynyd  neu  ddan.  pan  ddyagwyl 
cawod  0  r'wiedi  efallai  i'u  pi : tl; -.  ac  yna  gofynodd  J.  Smith  yn 
wrol  ac  yn  uohel.  pwy  oedd  yno.  a  pheth  a  ymofym-nt.  Ar 
hyny  ciliasant  i  lawr  yn  ddyataw;  ac  o  hyny  hyd  oleu  dydd 
yragynghoreut  ar  gyfer  y  fJeneatri  beth  a  wnelent.  Weithiau 
penderfynent  ruthro  arnom  ;  ond  cyn  cyrhaedd  y  drws,  efallai 
yrhwystrai  plaid  arall  hwynt ;  ac  felly  y  parhausant  nee  i 
ddychryn  y  llofrud  1,  sef  goleu  ddydd.  en  gwaagaru  oil  ond 
tuag  wyth  o'r  ''Carthage  Gray*,"  pa  rai  a  aroaasant  yno  yn 
wylwvr.  Aetbyrn  yn  y  bort-u,  argais  J.  Smith,  at  y  drws  isaf 
i  ymholi  pwy  a  phetli  oedd  dyben  y  terfysg  hwnw  yn  y  nos. 
Cyfeiriais  fy  nghwestiynau  at  Btryddog  y  yards,  yr  hwn  a'm 
hatebodd  gyda  rhegfeydd  ecbryslon,  na  cbaffai  y  tarcharorion 
byth  ddod  allan  yn  t'yw  ;  y  cawn  weled  cyn  y  no?  ei  fod  ef  yn 
"well  prophwyd  na  Joe  Smith  ;  nad  oeddwn  innan  un  gronyn 
gwell  nag  yntau,  na  neb  arall  a'i  pleidiai.  Ar  hyn  coft'eais  y 
boneddwrpwy  a  pheth  oedd  efe,  fod  y  l.jywydd  Ford  odan  Iw  y 
dalaeth  wedi  addaw  nodded  i'r  carcharorion,  ac  wedi  riioddi  tu 


bywydau  yn  ei  ddwylaw  ef,  ac  yr  hysbyswn  i'r  llywydd  ei 
fygythion,  yr  hyn  a'i  cynddeiriogodd  yn  fawr.  Aethym  i  dy 
Hamilton,  ac  amlygais  y  cyfan  i'r  llywydd  Ford,  a  choffeais  ef 
o'i  addewid  i  amddiffyn  y  carcharorion,  gan  ddeisyf  arno  osod 
rhyvrrai  ereill  i'w  gwylied  yn  lie  y  "  Carthage  Grays,"  pa  rai  a 
sychedent  am  en  gwaed;  ond  yn  ofer,  awgrymai  nad  oedd  per- 
ygl  yn  y  byd.  AYedi  hyny  aethym  i  blitii  tyrfa  fawr  o'r  ter- 
fysgwyr  a  chlywwn  en  penderfyniad  ar  gyhoedd  i  wneyd  ffug 
ymadawiad  hyd  otii  ymadawai  y  llywydd  Ford,  ac  yna  y 
dychweleiit.  ac  y  mynent  ladd  "  Joe  Smith,  serch  gorfod  tynn 
y  carchar  i'r  Uawr."  Wedi  elywed  y  fath  ddedfryd  yn  cael  ei 
selio  ar  y  dieuog  gyda  three  cheers  gan  y  cyfan,  dychwelais,  a 
thraethais  i'r  llywydd  Ford  bob  peth;  ond  etto  nid  ystyriai  yn 
wertheisylw!  Aethym  ar  frys  i  hysbysu  i'r  carcharorion  y 
pethau  hyn,  ond  ni  adawai  y  "  gwylwyr"  drygionus  hyny  i  mi 
fyned  i  mewn  yn  ol.  Taer  erfyniodd  y  carcharorion  arnynt  fy 
ngollwng  i  mewn,  fod  y  llywydd  wedi  caniatau  hyny  (yr  hyn  a 
addawsai  pan  ymwelodd  a'r  carchar  y  dydd  rhagflaenol),  ond 
i  gyd  yn  ofer.  T  drydedd  waith  dychwelais  at  y  llywydd  gan 
ddesgrifio  eu  perygl,  a  dymunais  gael  trwydded  i  fyned  i 
mewn  ;  gommeddodd  hyahefyd,  er  i  mi  ddilyn  ar  ei  ol  nes  yr 
oedd  ar  ei  geffyl  yn  cychwyn  gyda'r  osgordd  tna  Nauvoo ;  ond 
gorchymynodd  i'r  Cadfridog  Demmingroddi  trwydded  i  Willard 
Richards,  fel  ysgrifenydd  i'r  carcharorion,  ond  nid  i  neb  arall. 

Aeth  y  llywydd  ymaith  tuag  ua-ar-ddeg  o'r  gloch,  gan  adael 
wyth  o'r  "  Carthage  Grays"  i  wylied  y  carchar,  a  thua  thrugain 
ereill  yn  y  dref  i  wylied  ar  gylch  gyda  hwynt.  Ac  wedi  hyny 
ymddangosodd  eu  dybenion  yn  eglur;  cyrchai  y  bobl  yn  ol  i'r 
dref  yn  lluoedd  dan  wban  a  bygwth;  ac  nid  yn  unig  bygwth, 
ond  darparu  at  y  lladdfa  waedlyd.  Myfi  fy  hunan  yn  unig  o'r 
Mormon iaid  oedd  yn  eu  plith,  a  mawr  oedd  eu  bygythion  i 
minnau  :  casglent  o'm  ham  gylch  yn  dorfeydd;  ac  nid  anfynych 
yr  ergydiasant  gerryg  ataf,  o  herwydd  fy  mod  yn  beiddio  am- 
ddiffyn y  carcharorion,  a'u  beiddio  hwythau  i  adael  iddynt  gael 
treial  dranoeth  gan  gyfraith  eu  gwlad.  yn  ol  hawl  pob  dyn;  a 
dannodwn  iddynt  eu  bod  wedi  rhoddi  eu  hunain  i  fyny  iddynt 
dan  addewid  o  hyny,  a'u  bod  yn  awr  yn  eu  mheddiant  hwy,  ac 
os  gallent  eu  profi  yn  euog,  y  cyd-unwn  a'u  dedfryd  a'm  holl 
galon,  &c.     Pan  yn  pledio  fel  hyn,  cyfaddefodd  uu  o'r  prif  der- 


8 

fyggwyr,  "  na  ellid  profi  dim  i'w  heuogi,  ac  na  chyrbaeddai 

cyfraith  y  wlad  mn  honyrit,  on  J  lulls  will"     Ar  hyn 

daeth  un  o'r  gwirdsVnx  hysbyati  fod  "  Joe  Smith"  yn  fy  ymofyn, 
ae  er  na  chaoiata&i  y  guard*  i  mi  fynod  i"r  carchar,  nac  i  Joseph 
Smith  (fdyfod  allati, etto  caniatasant  i  Willard  Richards  ddyfod, 
i'r  hwn  Yr  hysbysais  bob  peth  a  ddcallais  o  ddybenion  y  mob* 
i'w  llaid  cyn  y  nos.  Hysbysodd  ynt.ni  fy  mod  i  mewn  nr.vy  o 
berygl  tuallan,  arhoddodd  lythyr  yn  fy  Haw.  gyda  deisyflad  .1. 
Smith  I  fyned  ag  ef  i  Quincy,  (tua  thragain  milldir),  a  dych- 
wolyd  gynted  ag  y  gallwn.  Aeth  y  swn  am  y  llytliyr  drwy  y 
mobs,  {el  ar  adenydd  yr  awel,  a  haerai  rhai  mai  orders  oedd  i 
"  Legion  Nauvoo"'  ddod  yno  i  waredu  y  carcharoriob  ;  ac  ereili 
a  haerent  ryw  bethau  creill.  Tan  yn  ceisio  i'y  ngheffyl  yn 
barod,  tyngai  rliai  na  chaffwn  fyned  oddiyno  yn  fyw,  os  na 
roddwn  y  llythyr  iddynt  hwy  ;  ond  ni  allent  gyduno  yn  hyn, 
fel  y  bu  oreu  er  fy  lies  i,  canys  pcnderfynaswn  farw  yn  livtrach 
na'i  ollwng  o'm  Haw.  Yna  rhanasant  yn  ddwy  neu  dair  plaid; 
y  naill  am  fy  1'ela  oddiyno  rhag  y  blacn,  llythyr  a  chyfan  ;  a 
phlaid  arall  a  fytrythient  na  chyrliaeddwn  Nauuoo  yn  lyw;  ac 
ar  hyn  gwelwn  amrvw  a'u  dryllitJu  yn  eu  dwylaw,  yn  rhedeg 
ar  draws  y  caeau  i'r  coed  gerllaw,  drwy  ba  le  yr  arweiniai  y 
ffordd  i  Nauvoo,  ac  er  y  deallwn  eu  dyben,  etto  ni  welwn  pa  fodd 
y  deuai  gwaredigaeth  i  mi,  ond  y  deuai  ryw  fodd  nid  ammheu- 
wn  ronyn.  Pan  oeddynt  hwjT  yn  ffraeo  a'u  gilydd,  a'm  ceffyl 
innau  yn  barod  gerllaw,  yspiais  fy  adeg,  ac  nid  hir  wedi  i  mi 
gyrhaedd  y  cyfrwy  cyn  yr  oedd  y  ceffyl  a  minnau  o'u  golwg 
jrn  nghanol  cwmwl  o  Iwch,  a'r  bwledi  yn  chwibianu  drwy  yr 
awyr  i  bob  man  ond  lie  y  dymunent.  Cyn  i  mi  gael  amser  i 
feddwl  am  y  ffordd  o'm  blaen,  yr  hon  oedd  yn  ddyeithr  hollol 
braidd  i  mi.  celais  fy  hun  yn  y  prairie  yn  cyflymu  tua  "Warsaw, 
yn  lie  ffordd  Nauvoo;  deallais  fy  ng!  amsynied  wedi  cael  gol- 
ygfa  ar  y  wlad  oddiamgylch,  a  chroesais  y  prairies  i'r  ffordd 
iawn.  "Wedi  hyny  deallais  i'm  bywyd  gael  eiarbed,  drwy  gam- 
synied  y  ceffyl,  rhag  y  rhai  a'm  gwyliai  yn  y  coed  ;  ac  hefyd  o'r 
ochr  arall,  deallais  fy  mod  fel  rhwng  dan  dan.  o  nerwydd  ped 
aethym  filldir  yn  mhellacli  heb  droi  o  ffordd  Warsaw,  diau  y 
Iladdasid  fi  gan  tua  300  o'r  mobs  creulonaf  oil,  y  rhai  oeddynt 
yn  dyfod  ar  hyd  y  ffordd  hono  i  Carthage,  a  pha  rai  a  laddasant 
y  carcharorion  yn  fuan  wed'yn!     Ond  canlynais  i  yn  mlaen. 


gan  adael  y    llywydd  Ford  a'i  osgordd,  cyrbaeddais  Nauroo 
cyn  machlud  haul.    Tra  yn  arcs  yma,  cyrhaeddodd  y  llywydd, 
a  chlywais  ei  araeth  i  dyrfa  fawr  o  bobl  ;   ac.  rsid  cyfeiriedig  at^ 
na  theilwng  i  neb.  ond  i'r  terfysgwyt,  oedd   ei  chyimwysiad. 
Adroddai  yn  flasus  chVedlau  disail  y  mobs,  fel  pe  yn  eu  eredxi 
yn  wirionedd,  a  dywedaiyn  nghlywedigaeth  gwragedd,  plant,  a 
ebyfeillion  anwylaidd  y  dynion  duwiol  hyny,  pa  rai  oeddynt  yn 
cael  eu  llofruddio  yn  g*-eulon  ar  y  mynydau.  ac  y  bygythiodd 
ef  yn   ucliel,   "a  severe   atonement  must  be   made.'"      Clywwyd 
gwyddbgion   y  llywydd  yn  ei   annog  i  brysuro  oddiyno,  gan 
sicrhau  fod  y  weithred  (sef  y  llofruddiaeth)  yn  siv?r  o  fod  wedi 
ei  ehvflawni  yrawr  bono.    Tua  cbanol  y  nos  daeth  agerfad  i 
lawr  yr  afon,  ac  aetliym  ar  ei  bwrdd  tua  Quincy,  galwodd  y 
bad  yn  Warsaw  ar  ei  ffordd  cyn  goleuddydd,  a  ma*r  y  terfvsg 
oedd  yno!    Hysbyswyd  gyda  llawenydd  raawr  fod  "  Joe  Smith, 
a'i  frawd  Hyirurri,  wedi  eael  eu  lladd  yn  nghatcha?  Carthage  ;" 
ac  0,  raor  felys  oedd  y  newyd-i  i'w  geneuau!    Yr  oedd  y  Sharp 
hwnw  fyth  wedi  cyhoeddi  papyr  ar  frys  mawr,  yn  cyhuddo  y 
Mormoniaid  o  foil  wedi  myned  i  Carthage  i  waredu  y  carchar- 
orion.  ac  fod  y  guard 'yn  y  eyflawniad  o'u  swydd  wedi  saethu  J.  a 
H.  Smith  rhag  iddynt  ddiahc,  pan,  mewn  gwirionedd,  mai  myfi 
oedd  y  Mormoniad  olaf  a  f'u  yn  Carthage,  ac   wedi  fy  ngyru 
allan   ar  flaen  eu  hay  nets  megys!     Ie,  pan  mewn  gwirionedd, 
mai  y  •'  Sharp"  hwn  ei  hun  oedd  yn  blaenori  y  rhai  a'u  Jlndd- 
asent,  ac  yn  ymttrostio,  "'iddo  ef  roddi  un  fwled  drwy  yr  hen 
Joe;"   a  phan  oedd  ei  fysedd  etto  yrt   dyferu  o  waed   gwirion, 
cyhoeddodd   yn  hollol  groes  i'r  gwir,  gan  *ahodd  pawb  o  bob 
man  i  ymgasglu  i  amddiffyn  Warsaw — fod  y  Mormoniaid  eis- 
oes  wedi  Ho?gi  Carthage  yn  ulw,  a  lladd  ei  thrigolion,  y  llyw- 
ydd Ford,  a'r  cyfan,  a'u  bod  hwythau  yn  eu  dysgwyl  i  losgi 
Warsaw  bob  mynyd!     Do,  cyhoeddodd  hyn  yn  ei  bapyr,  ac 
anfonodd  genadau  i'r  Siroedd  ereill  i  alw   y  militia  i'w  ham- 
ddiflyn,  pan  mewn  gwirionedd  y  gwyddai  ei  fod  j'n  ddiberygl 
hollol  o  ran  y  Saint.     A  chlywn,  pan  yno.  ei  blaid  yn  addef  ac 
yn  canmol  dichell  Sharp  i  gael  pobl  yno  ;  ac  "  mai  ymosod  ar 
ddinas  Nauvoo,  a  lladd  neu  alltudio  y  d-m-d  Mormons  oedd  eu 
hamcan."     Ehedodd  yr  banes  anghywir  hwn  am  laddedigaeth 
J.  a  H.  Smith,  dros  y  byd  ;   ac  nid  ydym  yn  meddwl  fod  y 
gwir  wedi  ei  ddaia  hyd  yn  hyn.     Eughraifft  yw  lion  o  holl 


10 

Sharp  hwn,  a'i  blaidynerby a  y  Saint  Bum  i 
mar  fyrbwylJ  a'u  gwrthddweyd  ar  Ian  yno,  yn  ol  a  wyddwn;  ac 
oni  bai  fod  yr  Agerfad  yn  l>  ochr  i  peidio  iddi,  Uaddasent 
finnau  am  hyny.  Wadi  cyrbaedd  Quincy,  gwelwn  fod  cenadau 
Sharp  wedi  cyrbaedd  ac  wedi  cyfTVoi  y  ddinae  drwyddi  oil, 
y  dyagwylient  y  MormorJaid  yno  i'w  Had.!  bwythau;  ac  yr 
oedd  y  militia  yn  darparu  yn  brysur  i  fyned  i  achub  Warsaw. 
debygasent  hwy.    Wi  jdra,  a'r  bpbl  ynghyd,  mi  a 

wrthwynebaia  y  cenadau  celwyddog  hyny  i'w  gwynebau;  ac 
jrna  gwelodd  y  bobl  oad  oedd  peryg]  arnynt,  nn  nob  o'r  Mor- 
raoniaid  wedj  hyd  y  nod  godi  ei  law  yn  erbyn  un  o  bpnynt,  nac 
am  woeyd,  a  dychweJodd  pawb  at  ei  fasoach,  ac  aetb.au)  innau 
gydag  agi  rfad  arall  tua  N'auvoo,  lie  y  cyrliacudais  erl>yn  wytli 
o'r  glocb  boreu  dranoeth. 

0  !  y  fatli  olygfa  alarns  a  w.did  jn  Nauvoo  y  dvdd  hwnw! 
Ni  fu,  ac  iii  tvdd  byth,  ei  o'nyffeiyb;  pawl>  yn  bendriat  ar  hyd 
yr  beolydd,  yr  boil  Bippan  wedi  can,  aphob  uasnach  wedi  eu 
baoghoflo.  Yn  mlaen  cyflymaia  fy  Dghamrau,  nes  cyrbaedd  ty 
y  diwaddar  Joseph  Smith.  Ymwthiai*  drwy  y  dorf alaroa,  nes 
cyrha*Ud  yr  yatafcll  lie  y  dodaaid  ei  gorff  ef  a'i  frawd,  (. 
yr  oeddynt  wedi  eu  dwyn  o  Carthasre  y  dydd  blaenorol);  yno 
gdrvreddeni  yn  eu  heirch,  ochryn  ochr — wyr  mawreddjg,  fel  y 
dyoddefasant,  ochr  »n  ochr.  ogarehar  bwjgilydd  am  tlvnyddau. 
ac  y  cyd  lafuriasafit,  ysgwydd  yn  yagwydd,  i  adeiladn  tt-yrn.U' 
yr  Emanael:  cariad  tragy wyddol  a'n  rhwymasan  yn  ddiysgogi 
wrtb  eu  gilydd,  ac  wrth  eu  Duw  hyd  an^'aiu  ac  yn  awr,  fy 
Uygaid  a  weiai  waed  y  ddan  ferthyr  duwiol  yn  ymgymyaga  yn 
un  llyn  ar  ganol  y  llawr— eu  hen  fam  dduwiol  a  galarus  ar  ei 
gliniau  yn  ei  ganol  rhwog  y  ddan.  a'i  Haw  ar  hoh  un  o'i  meib- 
ion  a  orweddent  inewt)  gwaed  — ei  chalon  yn  mron  ymhollti  gan 
arteithiau  dirdyrawl  a  u'ct'.diau  any^grlfladwy.  Wrth  ben  y 
meirw  eisteddai  pried  anwylaidd  pob  un,  ac  oddiamgylch  eu 
tad.  safai  pedwar  o  blant  bychain  Joseph,  a  chwech  o  blant 
Ilyrum,  gan  waeddi  yn  awr  ac  eilwaitb,  "  Fy  nhad  anwyl," 
"  Fy  nhad  anwyl  innau.''  the  y  lleill,  hen  afehiad  yn  ol  ond  ad- 
*eisiad  o'r  murian.  "O  fy  nhad,"  ac  o  galonau  y  mamau. — "  Fy 
mhriod  wedi  ei  ladd  ;"  a'u  hen  fam  yn  dwys  ochain,  "  O  fy 
poeibion,  fy  meibion." 

Yn  mlaen  yn  awyddus  ac  yn  drist  ymwthiai  y  ruilocdd  yn  eu 


II 

tro,   i  gael  yr  olygfa  olaf  ar  eu  brodyr  anwyl,  ag  y  bu  eu 
cynghorion  dwys,  a'u  dysgeidiaeth  nefolaidd,  yn  fiwsig  yn  cu 
elustiau,  yn  IWwyrch  i'w  llwybrau,  ac  yn  llawenydd  i'w  calon- 
au   lawcr  gwaith.      Yn   yr  heolydd  oddiatngylch,   teyrnasau 
dystawrwydd  y  bedd  o'r  braidd;  ond  pawb,  foneddig  a  gwreng, 
a'u  dagrau  grisialaidd  ?n  taeiglo  ar  livd  eu  gruddiau  yn  lii'.  Yr 
oedd  hyd  y  nod  yr  haul  a'r  elfenau  wedi  ymlonyddu  v 
mewn  syndod.  a  holl  natur  yn  edrych  ar  gynddaredd  dyn  at 
rai  rhairorol  y  ddeeat  yn  mbob  oes  a  rban  o  honi.     Cofiaf  byth 
fy  nheimladau  ar  y  pryd.     Yn  awr  gwlwn  y  ddau  ddyn  mwyaf 
eu  rhinwedda'u  doethineh  yn  ddiau  ar  y  ddaenr,  pa  rai  a  welaia 
megys  gyneu  yn    pregethu   yn   fwynaidd,  oddirhwng  bariau 
haiara  eu  carchar,  efengyl  yr  hedd  i'r  rhai  a  geisient  eu  lladd  ; 
y  ddau  a ,  safasent  fel  dwy  frwyuen  yn   nghanol  ystormydd  yn 
dystion  o'r  Iesti.  er  gwaethaf  cynddaredd  eiddigeddns  y  wasp,  y 
pwlpudau.  a  mobs  yroes,  gan  ymuniawni  fel  yfrwynen  a'i  plien 
i'r  Ian  sir  ol  pob  awel.  gan  ddirmygti  elw  ac  enwogrwydd  bydol, 
yn  ddiysgog  glynasant  wrtli  en  nhod  nesgorphen  m  gwaith,  ac 
fel  eu   brodyr  henaf,  a'u  Blaeuor   o'u  blaen,  ni  charasant  eu 
heinioes  !ivvd  angau,  ni  ommeddasant  wynebu  yn  wj -bod us  i'r 
Uaddfa  ;  ond  neidio  ar  yr  ulior  waedlyd  a  welent  yn  eu  baros  yn 
Carthage,  "fel  y  caffent  adgyfodiad  gweil."     Ond  pwy  bin  a 
all  ddesgrifio  yr  olygfa  hono  atbeimladau  y  miloedd  o  alarwyr? 
Yr  unig  gysur  a'u  cynnaliai  rhag  suddo  dan  yr  ormes  a'r  gotled 
oedd,  fod  dydd  o  brysur  bwyso  yn  dod  ar  hyn  hefyd  cyn  hir, — 
fod  yr  hwn  sydd  a'r  glorian  gy  wir  yn  ei  law  yn  canfod  y  cyfan, 

ac  y .ond  ymattaliaf.     Hawddach  i'r  darllenydd   ddyeh- 

ymygu  nag  i  mi  ddarlurn'o  yr  olygfa  lion,  a'i  chanlyniadau. 

Claddvyd  y  ddau  yn  ddirgolaidd  gyda'u  gilydd,  eanys  yr 
oedd  gwobrwyon  o  amryw  flloedd  o  ddollars  eisoes  yn  cael  eu 
eynnyg  gan  eu  gelynion  am  exi  penau  !  !  Ond  i  ddychwelyd  yn 
ol  i  Carthage  gyda'r  banes,  o'r  He  y  diengais  tua  thrif  o'r  gloch 
prydnawn.  y  27ain.  Pangoja  y  darhmiad  a  gaulyn  yT  ymosod- 
iad  ar  y  carchar  a  sefyllfa  y  fan,  yn  e^lur,  yr  hyn  a  ysgrifenwyd 
gan  un  o'r  pedwar  ag  oedd  yno  ar  y  pryd,  sef  Dr.  Willard 
Richards. 


- 


"l>Ai     PrXYD    v.n    V   CABCHAB. 

"  Dichon  yrhyn  a  ganlyn  fod  dri  inynyd  yn  o;u>  <-i  iryflawni, 
■  r  nad  wyf  fi  ya  meddw]  ei  fod  droa  ddaii ;  ac  yag  rifrrnaaa  ef'ar 
a      i  eglurha  i  I'm  cyfeUlion; 

Card  ■       '■!    ■   'n.  27ain,  I 

"S&ethwyd  cawod  0  fwledi   i  lyny  y  gri<iiu  at  ddrws   tin 

carchar  ar  yr  ail  lawr,  a  chlyweom  awn  Uawea  o  draed  yn  ym- 

rutlir.)  i  fyny      Caaae  m    y  drws,  u  r  tu  f'ewn  i'w 

erbyn.  ac  i  v   ddula   yn    nghauad,  canys   Bid  oerid  arno na  clilo 

ha  latch  a  elli.i  ddefiayddio.     Drws  o  bint  teneu  j  w<  cyn  gyntcd 

ag  y  cyrhieddodd  y  swn  Craed  ben  y  piiliaii.  Mofhaaanl  drwy 

3'  drws,  a'r  belen  gyntaf  a  basiodd  rhyngoso,  ac  a  brofodd  mai 

Ilofrurtdion  oedd    yno.    At   hyn    aewidiaaom    iin    bagwadd- 

Neidiodd  Mr.  Joseph  Smith,  Mr.  Taylor,  a  iniimau,  i'r  ochr  avail 

:'r  ystafell,  a  Mr.  Hyrum  Smith  a giliodd  ddwy  ran  o  dair  ar 

draws  yr  ystafell  ar  gyfef,  a*i  wyaeb  at  y  drwa,  pan  y  sat-thwyd 

pelen*o'r  drwa;  yr  lion  a  aeth  drwy  ei  ben;  yna  cwyaopodd  wisg 

i-i  gam  ar  ei   hyd  ar  lawr,  heb  Symud  ei  .draed.     Ymddengys 

oddiwrth  y  tyllau  yu  ei  ddillad  sdy'a  fod  pelea  avail 

vedi  ei  laethu  dr»j  y  ffVncstr  ary  pryd,  yr  iion  a  aetu  i'w  Refit, 

a  thrvy  ei  poll!',   nes   sefyU  yn  tti  awilais.  yr  lion  oedd   yn 

mhoccd   ddeau  ei    vatitceut,  gaB  ei  cbwilfriwio  yn   dilarnau. 

Rhaid  fod  y  ddwy   belen    wedi  ci   dare-  ar  yr  un  eiliad.     Tan 

gwyrapodd,  dywedodd  yn  i  I    iwy,  '  Yr  ydwyt'  yn  ddyn 

iiwrw."    Bdcyehodd  Joseph  arno.  ac  a  ddywedodd,  'Ql  fy 

anwyl  frawd  Uyrnm!"     Yna  pun  agor  y  drws  ycbydig  fbdfeddi 

a'i  law  aswy.  Baethodd  allan  ddryll  ar  antur  i'r  fynedia,  o  ba  le 

ary  foment  bono  y  daeth  peleo  ac  a  rwygodd  fynwoa.Hyrum 

yn  agored,  ac  aeth  i'w  ben  dan  ei  en,  ac  allan  dr.wy  ei  goryn,  a 

drylliau  ereill  yn  aneledig  ato  ar  y  pryd,  ac  aeth  lhai  peleni 

treill  drwyddo.  o'r  drwa,     Paihaodd  Joseph  i  saethua'i  law- 

ddryll   i'w  gwynebau,  gan   sefyll  o'r  naill  Oi.hr,  a  chyrhaodd  ei 

law  o  amgylch  po*l  jr  drws,  ond  uuethodd  tri  baril  a  thanio. 

SSafai  Mr.  Taylor  with  ei  ochr  a  Hon  yn   ei  law,  a'r  hou  y  curai 

flaen  y  bagnets  a  ffroenau  y  drylliau  a  hwthid  i'r  drw  s.     Yn  ei 

ochr  ef  safwn  innau  pyda  lion  arall,  ond  ni  allwn  gyrhaedd  i 

daraw  i  bwrpas  heb  l'od  yn  flfrocn  y  drylliau.     Wedi  i'r  Haw- 


!3 

ddryll  fethu,  ni  feddem  fodd  i  amddiffyn  ein  hunain;  a  chan  y 
dysgwyliem  ruthriad  y  terfysglu  i'r  ystafell  bob  mynyd,  y 
drws  eisoes  yn  banner  llawn  o  ddrylliau,  ac  yn  ymwasgu  yn 
mlaen  i'r  ystafell,  ac  beb  obaitb  o  un  man  am  achub  ein  byw- 
ydau,  ond  ang;ui  yn  svlln  ynein  wynebau  o'r  tufewn.  rhnthrodd 
Taylor  at  y  tfenestr,  yr  hon  sydd  tua  12  neu  l.'>  troodfedd  o 
uchder  o'r  llawr  tuallan.  Pan  yr  oedd  ar  neidio  allan,  «.iethwyd 
pelen  oddifcwn  i'w  glun.ac  ar  yi  un  eiliad  saethwyd  pelen  arall 
oddiallan,  yr  hon  a  darawodd  ei  awilais.  yr  hon  oedd  yn 
nihoced  aswyei  waistcoat,  gan  ei  chwilfriwioyn  ddarnau,  a  gad- 
aely  bysedd  yn  sefyll  ar  f»  o'r  gloeh,  lb  mynydau,  a  26  raom- 
entau.  Gryra  yr  ergyd  hon  a'i  gyrodd  yn  ol  i'r  ystafell,  a 
ehwympodd  i'r  Haws,  ac  a  ymdreiglodd  o  dan  y  gwely  oedd  yn 
ei  ymyl,  ac  yno  y  gorweddai  fel  un  marw.  Er  hyn  parhaodd  rhai 
o'r  drws  i  saethu  ato,  ac  a  rwygaaant  ddarn  o  gnawd  oddiar  ei 
forddwyd  i'wy  na  Haw  gwr,  ac  er  y  ceisiwn  ei  arbed  fy  ngoreu 
drwy  guro  a  gwyro  eu  drylliau  a'm  ffon.  Fel  yr  unig  obaitb, 
anturiodd  Joseph  i'r  ffenesti',  o'r  lion  y  cwympasai  Taylor;  ond 
cyn  ei  ehyrhaedd  braidd,  aeth  dwy  belen  ch*wyddo  o'r  drws,  ac 
un  arall  oddiallan  drvry  y  ffene?tr  a  aeth  drwy  yn  agos  i'w 
galon;  ac  efe  a  gwympodd  allan,  lie  yr  oedd  blaenau  bagnets  yu 
ei  dderbyn,  ac  efe  ;i  waeddodd  yn  ddeailadwy,  'O  Akglwvdd 
fit  Nu\t.' 

"Nid  cynt  yr  aeth  ei  draed  ef  o"r  flenestr  nag  yr  oedd  fy 
nihen  innau  ynddi,  a'r  peleni  yn  chwibanu  o  amgylch.  Ar  hyn 
gwaeduasant  yn  uchel,  'Efe  a  neidiodd  o'r  ft'enestr,'  a'r  rhai 
oedd  wrth  y  drws,  ac  ar  y  grisiau,  a  redasant  allan.  Ciliais  o'r 
ffenestr  pan  welais  mai  ofer  fuasai  ei  ddilyn  ef,  a  neidio  ar  dros 
gant  o  fagnets,  pa  rai  oeddynt  erbyn  hyn  wedi  crynhoi  o  am- 
gylch corff  Joseph  Smith.  Etto  yn  anfoddlon  i'w  adael,  estyn- 
ais  fy  "mhen  allan  drachefn,  a  syllais  yn  graff  am  ychydig  i 
weled  a  oedd  rhyw  arwyddion  bywyd  ynddo;  heb  gofio  fy 
mherygl  fy  hun,  penderfynais  fynu  gweled  diwedd  yr  hwn  a 
garwn  fel  fy  hunan.  Wedi  fy  moddloni  ei  fod  ef  eisoes  yn 
farw,  dros  gant  o'r  terfysglu  ynymruthro  arno,  ac  ychwanegyn 
dyfod  o'r  ochr  arall  i'r  car  char;  a  chany  dysgwyliwn  bob  eiliad 
iddynt  ddychwelyd  i'r  carchar,  rhedais  at  ddrws  kaiarn  y  gell, 
yr  hwn  oedd  wrth  ddrws  ein  hystafell  ni.  ac  wrth  yr  hwn  y 
safent  i   saethu,  i  edrych  a  oedd  clo  arno.  Pan  ar  ei  gyfer, 


14 

{rwftoMoU  Mr.  Taylor  arnaf,  '  Cymmcrwch  li  gydachwi;'  .to 
wed!  I       l   y  drws  liwaw   yn   agored,   dychwolaia,  a 

chariaia  Mr.  Taylor  jrno,  aaf  i'r  carchar  mevrnol.  ac  a'i  dodaii  i 
orwed  1  ar  y  llawr.  ac  a  daenais  fatruss  drosto,  flat  i..i  aylwid 
arno,  eanya  dyegwyliwn  y  terfyagta  i  mow  .  Iwaia 

wrth  Mr.  Taylb*,— i1  M  hfl  hvrn  yn  welj  Of  nad  yw 

•  •if  h  c'.wvt'.iu  yn  farwol.  gobatthiaf  y  Otjwcfa  ohwi  tyw  i  uraethu 
yr  banes.'     i  )ysg  wyliwn  gael  fy  BMthn  yn  y 

drwa  yn  baro  I,  •  '.<  ued  a  d  ttiai 

"  WlI.I.AKK    lilt  IIAUUK.  ' 


y  terfyagwyr  hyn  a  ddaethent  o  Warsaw  gan  mwyaf,  ac  a 
flaeuorid  gan  "Thomas  Sharp,"  ac  ereill  d  berchettogfdn  y 
Wasg.  Yr  oeddynt  tua  800  o  oiler,  ac  wedi  Uiwid  en  gwyneban 
vn  d.luon,  cochion,  a  melynion,  fel  nad  adnabyddid  hwytft 
Yr  hyn  a  gahlyn  a  ddeagrifia  yr  olygfa  oedd  yn  Carthage  ar 
y  pryd. 

"  12  <sr  glock  jf  ww,  Tafarn  HamUton,  Carthage. 

Ira.  Emma  Smith,  a  Mnj.  Gen.  Dunnam,  &c. 

"Maey  Uywydd  Ford  newydd  gyrhaedd;  addawa  cbwiUo  i 
mown  ac  nniawni  pob  peth. 

'•  Dywedaf  wrth  drigoiioa  Nauvoo, — Fy  mrodyr  ami  yl,  bydd- 
weh  yn  bwyllog;  cydnabyddwefa  mai  yr  '  Aiglwydd  sydd  yn 
teyrnaau.'  Na  ruthrwch  allan  o'r  ddinas:  nac  yrugrynhowch 
i  Carthago;  aroawcb  eartref.  ac  ymbarotowch  rhag  ymosodiad 
arnocb.  <>  Missouri.  Addava  y  Uywydd  boh  cymhorth  a  alio 
roddi:  anfonodd  eisoea  am  filwyT.  Y  mae  Joseph  a  Ilyrum 
wedi  eu  lladd,  cud  aid  gaa  drigoiion  Carthage,  yn  ol  a  ddeallaf. 

"Parotown  y  cyrflf  i'w  dwyn  adrefcyn  gyutedae  y  gallwn. 

"  Mat-  pobl  y  whui  yn  finawychua  iawn,  ac  yn  ofni  i'r  Mor- 
ruoniaid  ddyfod  yma  i  ymdduU.  Yr  jrdwyf  fi  wedi  rhoddi  fy 
ngair  dros  y  Moroioniaid,  yr  arasaat  gartref  yn  heddychol  mor 
gynted  as  y  goliir  eu  hvsbysu;  ac  nad  ocs  perygl  ar  neb  oddi- 
wcthynt  hwy.  Ac  otto,  deisyfaf  ar  fy  mrodyr  yn  Nauvoo,  yn  enw 
yr  Arglwydd  ein  Duw,  byddweh  bwyllog,  aim  nod  dear,  a  dy- 
oddefgar,  yn  hyn  etto,  fel  y  buoch  bob  amser;  ynumgdeued 
ychydig  o'u  cyfeillioa  a  ddewisant  yma  i  weled  y  .yrff,  ac  i 


15 

helpu  eu  dwyn  adref.    Mae  clwyfau  Mr.  Taylor  wedi  eu  hara- 
geleddu,  ac  nid  ydynt  yu  farwol.     Yr  ydwyf  fi  yd  iaeh. 

''WlLLARD    lllCHARDS, 

"  John  Taylor, 

"  Samuel  II.  Smith," 

';  D.  S.  Amddiffynwch  each  hnnain  hyd  oni  allaf  anion  cyn- 
uorthwy  i  chwi,  Mehefin  27ain,  1844. 

"Thomas  Ford,  Llywyddy  Dalaeth." 

Dengys  y  dytyniad  a  ganlyn  o  araeth  y  llywydd  Ford  wrth 
bobl  Talaetli  Illinois,  ei  fod  yntau  wedi  agoryd  ei  lygaid  i 
ddeall  pwy  sydd  yn  feius  am  y  terfysg  hwn: — 

"Dewisaf  roi  desgriflad  byr  a  gwirioneddol  o'r  amgylchiad 
cywilyddus  a  gymmerodd  le  yn  Carthage,  o  barthed  i'r  Smith's, 
mor  belled  ag  y  cyrhaedda  fy  ngwybodaeth.  Mae  y  Smith's, 
Joseph  a  Hyrum,  wedi  eu  llofruddio  yn  y  carchar;  nid  wyf  yn 
deallgan  bwy,  ond  mynaf  wybod.  Yr  oeddwn  i  wedi  ymrwymo 
fy  hun  y  caent  amddiffyniad,  ac  ar  sail  hyny  rhoddasant  eu 
hvnain  i  fymj  yn  garcharorion.  Khoddodd  y  Mormoniaid  yr 
holl  arfau  i  fyny  oedd  yn  eu  meddiant,  ac  ymostyngodd  y 
Nauvoo  Legion  i  lywyddiaeth  Cad.  Singleton  o  Swydd  Brown, 
yn  foddlongar  ac  ufydd.  A  myii  a'i  hanfonaswn  yno  i'r  dyben 
hyny.  Gofynodd  y  terfysgwyr  hyn  oil,  er  profi  fod  y  Mormau. 
iaid  yn  heddychlon :  ond  ymddengys  fod  pob  ufydd- dod  ac 
ymostyngiad  o  eiddo  y  Mormoniaid  wedi  bod  ynjaneffei thiol  iV 
dwyn  hwy  [y  terfysgwyr]  i  heddweh.  Nid  myfi  yn  unig  a 
itddawodd  ddiogelwch  i'r  Smith's,  ond  fy  swyddogion  a'm  mil- 
wyr  a  sicrhasant  i  mi  y  cynnorthwyent  fi  i'w  hamddiffyn.  Os 
gwnaed  y  weithred  gan  y  rhai  hyn,  ychwanegasant  frad  at 
fwrdrad,  a  gwnaethantyroll  a  allent  i  anmharchuy  dalaeth,  ac 
i  ystaenio  y  '■public  honor.'  Ar  foreu  y  dydd  y  cyflawnwyd  y 
weithred,  meddyliasem  am  fyned  a'r  fyddin  oil  i  Nauvoo;  ond 
deallais  yn  amlwg  na  foddlonid  y  fyddin  a  llai  na  hollol  ddin- 
ystrio  y  ddinas;  ac  wedi  unwaith  gyrhaedd  yno  na  byddai 
esgusion  yn  eisieu  i  ddechreu  cyfkfan.  Yr  oedd  y  Mormon- 
iaid eisoes  wedi  ufyddhau  i  bob  peth  a  ofynasid  ganddynt, 
ac  wedi  yrnddarostwngi/iq/o  laiver  nag  a  ddylasid  geisio  gan- 
ddynt.      '*  *  * 

"Thomas  Ford,  Governor,  and  Commander-in-Chief "' 


16 

Van  wefodd  y  Llywydd  Ford  fod  yr  araeth  flaenorol  yn  aii- 
cfteithiol  er  rhvrystro  amcanion  y  terfysgwyr,  etc  a  gyhoeddodd 
yr  annerchiad  a  ganlyn  :  — 

Qrrincy,  Bfehqfin  30am,  1*44. 
'•  Syr,  — Xi<l  wyfyn  na  ddwl  yi  acliosa  y  Mormnniaid  utirhyw 
derfysg,    na  bod  avboa  i'r  wrthhluid  ol'ni  dim.     Drwg  gi-nyt 
glywed  tod  y   terfysgwyr  yn  parbau  i  draethu  ac  i  gyhi 
llawer  o  cbwedlau  a  cham-gybti  Idiadau  Imllol  ddisail,  ermwyn 
casglu  poblyngbyd,  heb  (y  Dghaniatad  i.  gaa  oU-iihio,  wedi  en 
oael  i  Warsaw,  y  cydunent  a'n  cyoghprioo  bradwrni  ai 
glyfaetbus  liwynt  i  rutliro  ar  NauTi  o.     Mae  hyu  ya  ystryw  ar 
y  wiad,  ac  ni  ellir  ei  • 

••ot'nat  fod  terfysgwyr  Bwydd  Hancock  yn  prysur  golli  ym- 
ddiritid  a  chydymdeimlad  i-u  cyd-ddynion,  nid  yn  unig  yno, 
ond  drwy  y  byd.  Gorcbymynaf  yn  bci  dant,  na  oddefwcb 
iddynt  ymoapd  ar  Nanroo,  nac  ar  neb  ol  thrigolion  mwyach. 
beb  ganiatad  pddiwrthyf  fi.  lieddyliaf  mai  gwcll  iyddai 
gwasgaru  eich  byddin  cbwithan,  oddieithr  i  chwi  veiled  yn 
anghenrheidiol  i  gadw  rbai  cr  rhwystro  a  chwalu  y  terfysgwyr; 
am  liyny  bernweh  cliwi. 

" Dymunaf  arnoch  orchymyn  ymaith  yn  ddioed  y  bobl  a 
ddaetbant  drosodd  o  Missouri  *■:  o  Iowa. 

" Gorcbymyn.it'  i  cluvi  ddala  trwy  warrant  pwy  bynag  sydd 
yn  pleidio  yr  ymgasgln  i  ymosod  ar  Nanroo,  Den  ryw  derfysg 
arall ;  a'cli  bod  yn  arferyd  pob  mo  liiion  i  rwystro  yr  arferiad 
gwarthus,  ac  o'r  blaen  Uwyddiannna,  o  gyboeddi  pob  math  o 
gamgyhuddiadau  a  cbwedlan  anwireddus,  yr  hyn  a  wneir  yu 
bwrpasol  i  gyffroi  y  eyhoedd  yn  erbyn  y  Morruoniaid. 

•'Thomas  Foi:d,  Commander- in- Chief. 

"  At  Brig.  Gen.  Uemining,  Carthage,  111." 

Bellach,  diweddwn  yr  banes  gwirioneddol  hwn.  ac  annogwn 

y  darllenydd  i  gredu  mai  gweiainn  Duw  oedd  Joseph  a  Hyrum 

Smith— ufyddhau  i  w  cenadwn  ddwytbl,  a  thystiwn  y  prow/ 

Duw  iddo  drwy  ei   Ysbryd,  megys  ag  i  ninnau,  mai  gwir  yw. 

Ilvn  vw  ac  a  fydd  gweddi  eich  ewyllysiwr  da, 
'  1).  JONES. 


A.RGRAFFWYD    A    CHY1IOEDDWYD   GAN    D.    JONES,    ABJSETAWY. 


